CAN NEWYDD, 
SEF CYFADDEFIAD A 
Dienyddiad Robert C0e,. 
Yn Aheriawe, ar y Mgfedo Ebrill, 1860, 


AM LOFRUDDIO JOHN DAVIES, 
| Arylafo Fedi, 1860, yn 


MOUNTAIN ASH, MORGANWG. 


a HR se” 


Gwifndiw ch y manol, gymry eym ai 
Hanes lladdfa drist echryslon-—. | 
Yn Mountain Ash maerhai ugeiniau. 
Bob nos a dydd. yn brudd ei bronau, 


Y. Llofrnddedig oedd John Davies, 
Eienw sydd yn ednabyddiiss 
Robert Coe'oe du enw 'r adyn 
A'i Maddedd wf yngallt y Dyffryt 


A Una 












— 





2 


Y cynta o fedi fel mae'n hysbys, 
Gwelwyd Coe ynghwmni Davies 

Y'r oeddent fel dau gyfaill hawddgar, 
Yn nhafarudy Cefenpenar. 


Yr oedd Coe pryd hyn yn llawn o ddichell 
Wedi ceisio benthyg bwyell ; 

Hon yn barod at y perwyl, 

I gyflawnu erchyll orchwyl» 


Denodd Davies y le unig, 

Mewn i ganol coedydd tew-frig, 
'Tori ei ben a wnaeth ar wyell. 

A speilio'r hyn oedd yn ei logell. 


Rhaid fod gwnddo galon galed, 

Pan gyflawnodd y fath weitbred ; 
Lladd o falais wnaeth y filain, h 
Er mwyn tri swllt arddeg ar hugain . 


Ceisiodd gely ddyddiau llawer 
Ond y cyfan fu yn ofer; 





Trefn uchlaw gwybodaeth dynion, ' 
Ddwg i'r galeu bob dirgelion. ^N 
Er disgwyl Davies gyda phrydd-der, 
Dyn mhen pedwar 1nis o amser, | 
Ganfu gorph ar lawr yn gorwedd, » U 
Yn y coed yn ddiymgeledd. “; 


Roedd ei goesau wedi ei clymi 

A'i ben yn hollol wedi ei dori 

Oddi ar ei gorph maen orchwyl caled, 

I ddarlunio'r erchyll weithred. 








b 


3 


Clyniau a'r breichiau fy mor gedyrn, 
A'r cnawd yn 'madel wrth yr esgyrn, 
Â'r pen a'r wan oedd ynoi weled 
Duw'r nef a'n cadwo rhag fath weithred, 


I'r Mountain Ash y dyn a redodd, 
Ag i'r swyddog y mynegodd, 
Darfu lluoedd i ymgasglu 

Er cludo 'r corph i'w ymgeleddu, 


' Roedd yr olwg arno ddigon, 


I rwygo cilie unrhyw galon ; 

Y Tad yn methu eiadnabod, 

Ond wrth ei ddillad trwm yw'r trallod 
* “Xx eil Y i 
Robert Coe am hyn gymerwyd, 

Mewn i'r carchar fe a'i cyrchwyd ; 

Ar dydd y frawdlys nol y tystion 
Cafwyd ef yn euog ddigon. 


Rhoe 'r barnwr arno ddedfryd farwol 
A'i gynghori yn ddifrifol, 

Mae amser byr oedd ganddo yma. 
Am iddo geisio nefol noddfa. 


Fy ngyfaddefiad torcalonus— 
Mai fi fy hun wnaeth ladd John Davies, 
Hyna nh er mwyn ei arian, 
lr .ad oedd y swm ond bychan. “ 


Gofynodd Davies mor ddiddichell, 
Pa beth rown i'n wneud a'r wyell? 
Tori ffon attebes inau, 

Ai ladd yn mhen ychydig Fynydau. 









aain Ex 'U yfi jd Gyn 


ao “Llanybyther. 5 Ô Dewi' Medi. 















A 





Teunctyd anwy! cofiwcli chwithau— 
Beidio dylyn yr un llwybrau, 

Yr Arglwydd fyddo'n maddeu î mi, 
Âm dwyn i blith y nefol deulu, 


Daeth y dydd i'w ddienyddio, 
Gasglodd lluoedd tu ag yno; 


Roent yn dod o bob cyfeiriad, 
Y gael gweld ei ddienyddiad, 


Ur lle cymerwyd ef yn sydyn, 

Ac am ei wddf y rhoed y cortyn ! 
Arswyd mawr oedd gweled bachgen 
Deunaw oed o djm y EDien, 





gei Mead ogi 


eddi tano, 
I'r iragwyddoldeb gadd ei hyrddio; 
Ag yna'r enaid â ahedodd, 

I wyddfod Duw yr hwn ai rhoddodd, 







, 

Mae hyn yn rhybydd i rieni, 
Pan yn dwyneì plant i fynu ; _ 

: Wrth weled un fel hyn yn Hongian, 
Am ddrwga wnaith a'i law ei hunan, “i 
Dichon fod ei berth” nasau, 
Ddydd a nos yn tywallt dagrau ; 
Treiat Dduw mae ef yn ddigc on Sa 





cy tu » — Hrymion.. 





'Gweddiwn ninau 3 yn dainu Meufo dd 
” Na chlwom son âm fath 'ddihenydd 
“Tra bo. dyddiau gras yn. para 

'. Ceisiwn am y nefol nodd(a, 












